ANG TUNAY 
NA RELIHIYON 

flPfV i 



uDq® osgjjxaEfiflo® (MSets Bsc (Ml © 

IMBBsaStem @ff IlspSotaGes to ISaSSii B^dBa 







ANG TUNAY 
NA 

RELIHIYON 


Nl 

ABU AMEENAH BILAL PHILIPS 



(C) TANGGAPANG KOOPERATIBA NG BATHA PARA 
SA PANAWAGAN AT PAMAMATNUBAY, 1995 
HARING FAHD AKLATANG PAMBANSA TALAAN 
NG PAGLILIMBAG 
PHILIPS,BILAL,(ABU AMEENA) 

ANG TUNAY NA RELIHIYON/ISINALIMBAG NG 
ISCAG. 

"P." cm 

ISBN; 9960-798-09-7 

1-Islam 2- Aralin sa Islam A-ISCAG(ISINALIMBAG) B- 
pamagat 214,27 DV 1962/15 
Depositong Legal Big: 1962/15 
ISBN : 9960-798-09-7 


COOPERATIVE OFFICE 
FOR CRLL RnO GUIDflnCE 
in RL- BflTHfl 

UNDER THE SUPERVISION OF 
MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS, 

ENDOWMENTS, PROPAGATION AND GUIDANCE 

PO. BOX:20824 RIYADH.11465 
TEL: 00966 -1 - 4030251 
4034517 
4031587 
4030142 
FAX:4059387 

Lecture hall. Tel + Fax: 00966-1- 4083405 

(C) All rights reserved for the Office 
No part of this book may be used for publication without the 
written permission of the copyright holder, application for 
which should be addressed to the office 




ANG TUNAY NA RELIHIYON 


Ang unang dapat malaman at lubos 
na maunawaan ng sinuman tungkol sa 
Islam ay kung ano mismo ang 
kahulugan ng katagang Islam. Ang 
relihiyong Islam ay hindi ipinangalan 
batay sa pangalan ng tao na kagaya ng 
Kristian ismo na hi nan go sa pangalan ni 
Hesus Kristo; Budismo sa pangalan ni 
Buddha; Konpusianismo sa pangalan 
ni Confucius at Marsismo sa pangalan 
ni Karl Marx. Ni hindi ito hinango sa 
pangalan ng tribo na kagaya ng 
Judaismo na hinango sa tribo ng 
Judea; at Hinduismo sa tribo ng 
Hindus. 

Ang Islam ay ang tunay na relihiyon 
ng Diyos (Allah) at kaya naman ang 


3 



pangalan nito ay kumakatawan sa 
pangunahing panuntunan ng relihiyon 
ng Diyos (Allah).... ang ganap na 
pagsuko sa kalooban ng Diyos (Allah). 
Ang katagang Arabik na “Islam” ay 
nangangahulugan ng pagsuko o 
pagpapasakop ng kalooban ng 
sinuman sa tanging Tunay na Diyos na 
karapatdapat na sambahin - Allah. At 
ang sinumang tumutupad nito ay 
tinatawag na “Muslim”. Ang salitang 

Islam ay nangangahulugan din ng 
kapayapaan na siyang likas na 
kahihinatnan ng ganap na pagsuko at 
pagsunod sa kalooban ng Allah. Kaya 
naman, ito ay hindi na bagong relihiyon 
na dinala ni Propeta Mohammad 
(sumakanya nawa ang kapayapaan) sa 
Arabia noong ika-pitong daang taon, 
bagkus ito ay tunay na relihiyon ng 


4 



Allah na ipinakilala sa kanyang 
kabuuang anyo. 

Ang Islam ay ang relihiyon na 
ibinigay kay Adam, ang un'ang tao at 
ang unang propeta ng Allah. Ito ay siya 
ding relihiyon na ibinigay sa lahat ng 
propeta na isinugo ng Allah sa 
sangkatauhan. Ang pangalan ng 
relihiyon ng Diyos, Islam, ay hindi 
kathang-isip ng mga huling salinlahi ng 
tao. Ito ay pinili mismo ng Allah at 
maliwanag na nababanggit sa Kanyang 
huling kapahayagan sa tao. Sa Huling 

Banal na Kapahayagan-Ang Kor’an, 
ang Allah ay nagsasabi ng mga 
sumusunod: 

“Sa araw na ito ay Aking binigyan ng 
lubos na katuparan ang inyong 


5 



reiihiyon para sa inyo, Aking ginawang 
ganap ang tulong sa inyo, at pinili ang 
Islam bilang inyong reiihiyon”. 

(Surah Al-Maa'idah 5:3) 

“Sinuman ang magnais ng ibang 
reiihiyon maliban sa Islam (pagsuko sa 
Allah), kailanman hindi ito tatanggapin 
sa kanya.” 

(Surah Aal'lmraan 3:85) 

‘‘Si Abraham ay hindi Hudyo o 
Kristiano, bagkus isang matuwid na 
Muslim" 


(Surah Aal’lmraan 3:67) 

Hindi maki.kita sa alin mang pahina 
ng Bibliya na sinasabi ng Allah na 
Judaismo ang reiihiyon ng angkan ni 


6 



Moses o maging ang kanilang mga lahi. 
Ni hindi rin sinasabi sa Bibliya na 
Kristianismo ang relihiyon ng mga 
tagasunod ni Kristo. Sa katunayan 
hindi niya pangalan ang Kristo, ni hindi 
ito Hesus. Ang pangalang Kristo ay 
hango sa salitang Griyego na “Cristos” 
na ang ibig sabihin ay pinahiran 
{“Annointed”). Kaya ang Kristoay salin 
sa Griyego batay sa Hebreo na 
“Messiah”. Ang pangalang “Hesus” sa 
kabilang dako ay isang salitang Latin 
ng pangalang Hebreo na Esau. 

Upang madaling magkaunawaan, 
ipagpapatuloy ang paggamit ng 
pangalang Hesus bilang pangalan ni 
Esau. Tungkol naman sa kanyang 
relihiyon, ito ay siyang panawagan niya 
sa kanyang mga tagasunod. Gaya ng 


7 



mga propetang nauna sa kanya, 
inaanyayahan niya ang tao na isuko 
ang kanilang sarili sa kalooban ng 
Allah (ibig sabihin nitoay Islam), at siya 
ay nagbigay ng babala sa kanila na 
lumayo sa mga huwad na mga diyos na 
likhang-isip ng tao. 

Ayon sa Bagong Tipan, tinuruan ni 
Hesus ang kanyang mga tagasunod na 
magdasal ng ganito: “Sundin ang 
kalooban Mo dito sa lupa gaya ng sa 
langit.” 

ANG MENSAHE NG ISLAM 

Sapagka’t ang ganap na pagsuko ng 
sinuman ng kanyang kalooban sa Allah 
ay naglalarawan ng pinakabuod na 


8 



diwa ng pagsamba, ang pangunahing 
mensahe ng Islam ay ang pagsamba sa 
Allah lamang at ang pag-iwas sa 
pagsamba na iniuukol sa tao, pook o 

bagay. Sapagka’t ang lahat ng bagay 
maliban sa Allah ay Kanyang mga 
nilikha, masasabi natin na ang Islam, sa 
diwa nito, ay naghihikayat sa tao na 
lumayo sa pagsamba ng ano mang 
nilikha at inaanyayahan itong 
sumamba lamang sa kanyang 
Lumikha. 

Siya lamang ang .karapat-dapat sa 
pagsamba ng tao at Siya lamang ang 
may kaloobang magbigay pahintulot 
sa katuparan ng lahat ng panalangin. 
Kung ang tao ay sumasamba sa 
punongkahoy at ang kanyang mga 
panalangin ay natupad, hindi ang 

9 



punongkahoy ang nagbigay ng 
katuparan sa kanyang mga panalangin 
bagkus ang Diyos ang Siyang 
nagbigay pahintulot upang maganap 
ang mga bagay na ito. Maaaring 
sabihin ninuman na “Ito ay maliwanag 
at siyang tunay”, subali’t sa mga 
sumasamba sa punongkahoy ay 
maaaring hindi ganito ang paniniwala. 

Katulad din ng mga panalangin na 
iniuukol kay Hesus, Buddha, Krishna, 
St. Jude, St. Christopher o maging kay 
Mohammad, hindi nila sinasagot ang 
mga ito, bagkus ang mga ito ay 
pinangyayari ng Allah. 

Hindi sinabi ni Hesus sa kanyang 
mga tagasunod na sambahin siya, 
bagkus inutusan silang sumamba 


10 



lamang sa Allah. Ang Banal na Koran 
ay nagsasaad: 

"At masdan! Ang Allah ay magsasabi: 
O Hesus anak ni Maria! Sinabi mo ba sa 
tao, ‘Sambahin ako. at ang aking Ina 
bilang mga diyos bukod sa Allah 9 ' Siya 
ay magsasabi: 'Purihin Kayo! 
Kailanman ay hindi ko masasabi ang 
bagay ng wala akong karapatan (na 
magsabi)”. 

(Surah Al-Maa'idah 5:116) 

Hindi sinamba ni Hesus ang kanyang 
sarili nang siya ay nag-a!ay ng 
pagsamba, bagkus sinasamba mya ang 
Allah. Ang pangunahing panuntunang 
ito ay napapaloob sa pambungad na 
kabanata ng Banal ng Koran, ang Al 
Faatihah (1:5) 



“Ikaw lamang ang sinasamba namin 
at sa lyo lamang kami hihingi ng 
tulong”. 

Sa ibang dako ng Panghuling Kapa- 
hayagan — ang Banal na Kor’an, ang 
Allah ay nagsabi: 

“At ang inyong Panginoon ay 
nagsasabi: Dumalangin kayo sa Akin at 
kayo’y Aking didinggin”. 

(Surah Mu'min 40:60) 

Mahalagang bigyan ng pansin ang 
pangunahing mensahe ng Islam naang 
Allah at ang Kanyang mga nilikha ay 
maliwanag na magkaiba sa isa’t isa. 
Ang Allah ay hindi maaaring maging 
Kanyang nilikha o kaya’y maging 
bahagi nito, ni ang Kanyang mga 



nilikha ay imaging Diyos o imaging 
bahagi Niya. 

Ito ay sadyang napakalinaw, ngunit 
ang pagsamba ng tao sa nilikha sa halip 
ng Lumikha ay kadalasa’y batay sa 
kamangmangan ng naturang 
konsepto. Ang paniniwala na ang diwa 
ng Allah ay naroroon saan mang dako. 
o kaya'y ang kanyang pagka Diyos ay 
naroroon o nananatili saanman sa 
kanyang rmga nilikha ay nagbibigay 
dahilan sa pagsamba sa Allah sa 
pamamagitan ng Kanyang mgamlikha. 
Datapwa t, ang mensahe ng Islam na 
dinala ng mga propeta ng Allah ayang 
pagsamba sa Allah lamang at ang pag- 
iwas sa pagsamba sa Kanyang mga 
nilalang maging tuwiran man ito o 
hindi. 



Sa Banal na Kor'an, ang Allah ay 
maliwanag na nagsasabi: 

"Tunay, Kami ay nagpadalang Sugo 
sa bawa’t Tao (na nag-uutos), 
sambahin ang Allah at umiwas sa 
huwad na diyus-diyosan”. 

(Surah A I-N ah I 16:36) 
Kapag tinatanong ang mananampa- 
lataya sa diyus-diyosan kung bakitsiya 
yumuyuko sa mga idolo na gawa ng 
tao, ang kadalasang sagot ay hindi sila 
tunay na sumasamba sa batong 
imahen bagkus sa Allah na 
kumakatawan sa mga ito. Sinasabi nila 
na ang mga batong imahen na ito ay 
tampulan lamang ng diwa ng Allah at 
hindi ito nangangahulugan na sila ay 
Diyos! Sinuman ang tumanggap sa 
paniniwala na ang pagka-Diyos ng 


14 



Allah ay napapaloob sa ano mang 
Kanyang nilikha ay mapipilitang 
tanggapin ang pangangatuwiran ng 
pagsamba sa diyus-diyosan. Datapwa’t 
ang sinuman na nakakaunawa sa 
mahalagang mensahe ng Islam at 

kahulugan nito ay hindi kailanman 
tatanggapin ang pagsamba sa diyus- 
diyosan kahit gaano pa ito 
ipangatwiran. 

Ang pag-aangkin ng iba sa pagka- 
diyos sa kanilang sarili Simula pa ng 
mga unang panahon ay kadalasa’y 
nakasalalay sa maling paniniwala na 
ang Allah ay nananahan sa tao. 
Kailangan nilang igiit, ayon sa kanilang 
maling haka-haka, na kahit ang Allah 
ay nananahan sa ating lahat, ang Allah 
ay higit na nananahan sa kanila. Kaya 



naman, gaya ng kanilang pag-aangkin, 
dapat daw nating isuko ang ating 
kalooban sa kanila at sambahin sila 
dahil sila ay diyos sa pagkatao o diyos 
na nakapisan sa loob ng tao. 

Gayon din, ang pagpapakilala nila sa 
pagkadiyos ng mga iba pagkatapos ng 
pagkamatay ng mga ito ay 
nakatatagpo ng mayamang pastulan 
sa mga tumatanggap sa maling 
paniniwala na ang Allah ay nananahan 
sa tao. Ang sinumang nakaka-unawa 
sa mahalagang mensahe ng Islam at sa 
kahulugan nito ay hindi kailanman 
sasang-ayon na sumamba sa tao sa 
ano mang kalagayan. Ang diwa ng 
relihiyon ng Diyos ay maliwanag ng 
pagtawag sa pagsamba sa Lumikha at 
ang pagtakwil sa pagsamba ng ano 


16 



mang uri ng nilalang. Ito ang 
kahulugan ng salawikain sa Islam: 

«Laa Elaaha lllallaah» 

(Walang diyos maliban sa Allah) 

Ang paulit-ulit na pagbigkas nito ay 
kusang naghahatid sa sinuman sa 
ilalim ng relihiyong Islam at ang 
matapat na paniniwala rito ay may 
katiyakan sa paraiso. Kaya naman ang 
pinakahuling Propeta ng Islam ay 
iniulat na nagsabi, “Ang sinuman na 
magsabi: Walang diyos maliban sa 
Allah at namatay na pinanghahawakan 
ang paniniwalang yaon ay makapapa- 
sok sa paraiso” (iniulat ni Abu Darr at 
inipon ni Imam Al Bukhaaree at Imam 
Muslim). 


17 



Ito ay kinapapalooban ng pagsuko sa 
Allah bilang isang Diyos, tumatalimasa 
Kanya sa pamamgitan ng pagsunod sa 
Kanyang mga utos, at ang pagtakwil sa 
pagsamba ng mga diyus-diyosan. 


ANG MENSAHE NG HUWAD NA 
RELIHIYON 

Maraming sekta, kulto, relihiyon, 
pilosopiya at kilusan sa daigdig ang 
nag-aangkin ng tamang landas o ng 
tanging daan patungo sa Allah. Paano 
malalaman ng sinuman kung sino ang 
tarn a o kung si la kayang lahat ay tarn a? 
Ang paraan upang malaman ang 
kasagutan ay ang pagbibigay liwanag 
sa mababaw na pagkakaiba sa mga 
itinuturo ng maraming nag-aangkin sa 


18 



tunay na katotohanan, at kilalanin kung 
ano ang kanilang sinasamba na 
kanilang itinuturo, tuwiran man ohindi. 
Ang mga huwad na relihiyon ay may 
iisang batayan sa pagkakilala sa Allah. 
Sila ay nagpapahayag na ang lahat ng 
tao ay diyos o kaya’y may mga 
natatanging tao na naging Allah o 
kaya’y ang kalikasan ay ang Allah o 
kaya’y ang Allah ay isang bungang-isip 
lamang ng tao. 

Kaya naman masasabi natin na ang 
puntong mensahe ng huwad na 
relihiyon ay ang pagsamba sa Allah sa 
pamamagitan ng pagsamba sa 
Kanyang mga nilikha. Ang mga huwad 
na relihiyon ay nag-aanyaya sa tao sa 
pagsamba sa nilikha at tinatawag 
nilang Allah ang nilikhang ito o kaya’y 


19 



bahagi nito. Bilang halimbawa, si 
Propeta Hesus ay inanyayahan ang 
kanyang mga tagasunod sa pagsamba 
sa Allah subali’t ang mga taong 
nagsasabing tagasunod niya ngayon 
ay nag-aanyaya sa tao na sambahin si 
Hesus, at nagsasabi na siya ay si Allah! 

Si Buddha ay nagsagawa ng 
maraming pagbabago tungkol sa 
makataong panuntunan sa relihiyon ng 
India. Hindi niya inangkin na siya ay 
Diyos, ni hindi siya nagsabi sa kanyang 
mga tagasunod na siya’y sambahin. 
Gayunman hanggang sa mga araw na 
ito, karamihan sa mga Budismo na 
matatagpuan sa labas ng India ay 
tinatanggap siya bilang Diyos at 
nagpapatirapa sa mga istatwa na 


20 



kanilang ginawa sa pagkakilala sa 
kanyang wangis. 

Sa paggamit ng naturang 
panuntunan na makilala ang paksa ng 
pagsamba, kapansin - pansin ang huwad 
na relihiyon at maliwanag ang likas na 
pinagmulan nito. Gaya ng nasasaad sa 
banal na Kor’an: 

“Ang inyong sinasamba bukod sa 
Kanya ay mga pangalan na kathang- 
isip ninyo at ng inyong mga ninuno na 
hindi ipinadala ng Allah na may 
kapahintulutan. Ang kautusan ay sa 
Allah lamang: 

Siya ay nag-utos sa inyo na 
sambahin lamang Siya; Ito ang tunay 
na relihiyon, subali’t karamihan sa tao 
ay hindi nakaka-unawa” 

(Surah Yoosuf 12:40) 
21 



Maaaring ipangatwiran na lahat ng 
relihiyon ay nagtuturo ng mabuting 
bagay, kaya’t bakit pa mahalaga kung 
alin man sa kanila ang sundin. Ang 
kasagutan dito ay ang lahat ng huwad 
na relihiyon ay nagtuturo ng 
pinakamalaking kasalanan: ang 
pagsamba sa nilikhang bagay. Ang 
pagsamba sa nilikha ay ang 
p i n a k a m a b i g a t na kasalanan 
magagawa ng tao dahil ito ay 
sumasalungat sa mismong layunin ng 
kanyang pagkakalikha. Ang tao ay 
nilikha upang sambahin lamang ang 
Allah at ito ay maliwanag na sinabi ng 
Allah sa Banal na Kor’an: 

“Aking nilikha lamang ang Jinns at 
ang Tao upang Ako’y kanilang 

sambahin (Surah Zaareeyaat 51:56) 

22 



Samakatwid, ang pagsamba sa 
nilikha na nag bi bigay d i wa sa 
pagsamba sa diyus-diyosan ay ang 
tanging kasalanan na hindi 
mapapatawad. Ang sinuman na 
namatay sa ganitong uri ng pagsamba 
ay isinara ang kanyang tadhana sa 
kabilang buhay. Ito ay hindi haka-haka 
iamang, bagkus ito ay tunay na 
ipinahayag sa tao ng Allah sa Kanyang 
Huling Kapahayagan: 

“Katotohanan hindi pinapatawad ng 
Allah ang pagbibigay ng katambal sa 
Kanya, subali’t Siya ay nagpatawad ng 
ibang kasalanan bukod dito sa 
kaninumang Kanyang nais" 

(Surah An-nisaa 4:48, 116) 


23 



ISLAM: 

BILANG PANGKALAHATANG 
MENSAHE 


Dahil ang kahihinatnan ng huwad na 
relihiyon ay napakalubha, ang tunay na 
relihiyon ng Allah ay dapat na 
maunawaan at maisagawa ng 
pandaigdigan at hindi ito naaayon 
lamang sa isang uri ng tao, pook o 
panahon. Hindi ito nakasalalay sa ano 
mang uri ng kondisyon tulad ng 
pagbibinyag, paniniwala sa tao bilang 
isang tagapagligtas at iba pa upang 
ang nananampalataya ay makapasok 
sa paraiso. Sa pinakabuod na 
panuntunan ng Islam at sa kahulugan 
nito, (ang pagsuko sa kalooban ng 


24 



sinuman sa Diyos) nakasalalay ang 
ugat ng pangkalahatan ng Islam. Sa 
tuwing darating sa tao ang pagka- 
unawa na ang Allah ay iisa at kaiba sa 
Kanyang mga nilikha at isuko ang sarili 
sa Allah, siya ay magiging Muslim sa 
katawan at sa diwa at siya ay isa sa 
hinirang na makapasok sa paraiso. 

Kaya’t ang sinuman sa ano mang 
panahon kahit sa pinakaliblib na pook 
ng daigdig ay maaaring maging 
Muslim, isang tagasunod ng relihiyon 
ng Diyos, Islam, sa pamamagitan 
lamang ng pagtakwil sa pagsamba sa 
nilikha at ibaling ang sarili sa Allah 
lamang. Gayunpaman, nararapat 
lamang na bigyan ng pansin na ang 
pagkilala at pagsuko sa Allah ay 


25 



nangangailangan sa sinuman na pumili 
sa tama at mali at ang pamimiling ito ay 
nangangahulugan ng pananagutan. 
Ang tao ay may sagutin sa kanyang 
pagpili, kaya naman, nararapat lamang 
gawin niya ang lahat na kanyang 
makakaya na gumawa ng mabuti at 
umiwas sa paggawa ng masama. Ang 
pangunahing paggawa ng mabuti ay 
ang pagsamba lamang sa Allah. At ang 
pangunahing paggawa ng masama ay 
ang pagsamba sa Kanyang nilikha 
bilang katambal o bilang kapalit Niya. 
Katunayan, ito ay nasasaad sa Huling 
Kapahayagan ng ganito: 

“Katotohanan, sila na (nagsasabing) 
naniniwala (sa Banal na Kor’an), at 
silang mga Hudyo, at mga Kristiano at 
ang mga Sabiano, sinuman sa kanila 


26 



(ang may tamang) pananampalataya 
sa Allah at sa Huling Araw, at 
gumagawa ng matuwid, ay matatang- 
gap ang kanilang gantimpala sa 
kanilang Panginoon. Sa kanila ay 


walang pagkatakot mi hindi sila 
malulungkot”. 


(Surah Al-Baqarah 2:62) 
“Kung tumupad lamang sila (Hudyo 
at Kristiano) sa Tawrat (Batas), sa 
Injeel (Ebanghelyo), at sa lahat ng 
Kapahayagan na ipinadala sa kanila 
mula sa kanilang Panginoon, 
nakamtan sana nila ang kasiyahan 
mula sa kalangitan at kalupaan. 
Mayroong pangkat sa kanila na nasa 
tamang landas, subali’t karamihan sa 
kanila ay sumusunod sa landas na 
masama . (Surah Al-Maa'idah 5:69) 


27 



ANG PAGKAKILALA SA ALLAH 


Ang tanong tungkol dito ay ganito: 
“Paano maaasahan ang lahat ng tao na 
maniwala sa Allah samantalang sila ay 
may kanya-kanyang karanasan, 
lipunan at kultura'?” Upang ang tao ay 
magkaroon ng pananagutan sa 
pagsamba sa Allah, nararapat lamang 
na sila’y magkaroon ng daan sa 
kaalaman tungkol sa Kanya. Ang 
Huling Kapahayagan ay nagtuturo na 
ang sangkatauhan ay mayroon 
pagkakilala sa Allah na nakaukit sa 
kanilang kaluluwa, isang bahagi ng 
kanilang kalikasan bilang mga nililkha. 

Sa Surah Al-A’raaf (7:172,173); Ang 
Allah ay nagbigay ng paliwanag nang 


28 



likhain Niya si Adan, pinapangyari 
Niyang bigyan ng buhay ang lahat ng 
lahi ni Adan at nagtakda ng kasunduan 
mula sa kanila na nagsasabi: “Hindi ba 
Ako ang inyong Panginoon’’ At tungkol 
dito sila ay nagsisagot. “Oo, kami ay 
sumasaksi ukol dito". At saka 
ipinaliwanag ng Allah kung bakit 
hinayaan niya ang lahat ng 
sangkatauhan na sumaksi na Siya ang 
sa kanila'y Lumikha at ang Tanging 
Tunay na Diyos na nararapat 
sambahin. Siya ay nagsabi: “lyon ay 
kung sakaling kayo (sangkatauhan), 
pagdating ng Araw ng Paghuhukom, 
ay magsasabi: ‘Tunay, wala kaming 
kamalayan sa lahat ng ito!\ Na ang ibig 
sabihin ay wala kaming kaalam-alam 

na Ikaw ang Allah ay aming Diyos. 


29 



Walang nagsabi sa amin na Ikaw 
lamang ang dapat naming sambahin. 
Ang Allah ay nagpatuloy na 
nagpaliwanag, “lyon ay kung sakali 
lamang na inyong sabihin: 

‘Katotohanan, ang aming mga ninuno 
ay ang mga gumawa ng katambal (sa 
Allah) at kami lamang ay kanilang mga 
supling; kami ba’y lyong parurusahan 
sa mga ginawa nilang kasinungali- 
ngan?” 

Kaya ang bawa’t bata na isinilang ay 
mayroong likas na paniniwala sa Allah 
at mayroon siyang likas na pagnanais 
na sambahin lamang Siya. Ito ay 
tinatawag na “Fitrah” sa wikang Arabik. 
Kung ang bata ay iiwanang mag-isa, 
siya ay sasamba sa Allah sa kaniyang 


30 



sariling kusa, subali’t ang lahat ng bata 
ay naaapektuhan ng mga bagay sa 
kanilang paligid, nakikita man ito o 
hindi. Sinabi ni Propeta Mohammad 
(sumakanya nawa ang kapayapaan) na 
ang Allah ay nagsabi: 

Nilikha Ko ang Aking mga 
tagapaglingkod sa tamang relihiyon 
subali t sila’y niligaw ng demonyo”. Si 

Propeta Mohammad (sumakanya 

nawa ang kapayapaan) ay nagsabi rin: 
"Ang lahat ng sanggol ay isinilang sa 
kalagayan ng ‘Fitrah’ nguni’t ang 
kanilang mga magulang ay ginawa 
silang Hudyo. Kristiano o Zorastriano, 
katulad ng hayop na nagsilang ng 
karaniwang supling, nakakita na ba 
kayo ng anuman na isinilang ng putol- 
putol” 


31 



(Inipon ni Imam Bukhaaree at Imam 

Muslim) 

Kaya’t gaya ng bata na sumusuko sa 
batas na inilagay ng Allah sa kalikasan, 
ang kanyang kaluluwa ay likas na 
sumusuko sa dahilang ang Allah ay ang 
kanyang Panginoon at Lumikha. 
Subali’t ang kanyang mga magulang ay 

pinasunod nila sa kanya ang kanilang 

pamamaraan at ang bata ay wala pang 
lakas sa maagang baitang ng kanyang 
buhay upang labanan o tutulan ang 
pagnanais ng kanyang mga magulang. 
Ang relihiyon na sinusunod ng bata sa 
gayong panahon ay isa lamang 
kaugaliang kinagisnan at kinalakihan 
at ang Allah ay hindi nagbibigay sa 
kanya ng pananagutan o kaparusahan 
tungkol sa relihiyong ito. 


32 



Sa buong buhay ng tao mula sa 
kanyang kabataain hanggang sa 
panahon ng kanyang kamatayan, may 
mga tanda o mga pahiwatig na 
ibinibigay sa kanya hanggang maging 
maliwanag na mayroon lamang nag- 

iisang tunay na Diyos (Allah). Kung 
ang tao ay tapat sa kanyang sarili, 
itakwil ang mga huwad na diyos at 
hanapin ang Allah, ang landas ay 
magiging magaan sa kanya. 

Subali’t kung siya ay magpatuloy na 
itakwil ang mga tanda mula sa Diyos at 
magpatuloy na sumamba sa nilalang, 
ay lalong higit na mahirap upang siya 
ay makawala sa mating pananampala- 
taya. Halimbawa, sa dakong timog- 
silangan ng gubat ng Amazon sa Brazil, 
timog ng America, isang tribo ang 


33 



nagtayo ng bagong templo ng kanilang 
pangunahing idolo na si Skwatch, na sa 
kanilang paniniwala ay kumakatawan 
ng kataas-taasang Diyos ng lahat ng 
nilikha. Nang sumunod na araw isang 
binata ang pumasok sa templo upang 
magbigay galang sa kanilang diyos. 
Habang siya ay nakatirapa, isang 
mabaho at gusgusing aso ang 
pumasok sa templo. Nang ang binata 
ay tumingala sa kanyang pagkakatira- 
pa ay tamang-tamang nakita niya ang 
aso na iniihian ang idolo. Sa matinding 
gal it, hinabol ng binata ang aso palabas 
sa templo. Subali’t nang ang kanyang 
galit ay mapawi, kanyang naisip naang 
idolo ay hindi nararapat na maging 
Panginoon ng sanlibutan. Ang Allah ay 
nararapat lamang na nasa ibang pook. 
Siya ngayon ay mayroon ng 

34 



pagpipilian upang kumilos ayon sa 
kanyang talino at hanapin ang Allah, o 
maging sinungaling sa sarili at manatili 
sa huwad na paniniwala ng kanyang 
tribo. Kahit na ito ay tila kataka-taka, ito 
ay isang palatandaan mula sa Allah 
para sa binata. Napapaloob doon ang 
isang banal na patnubay na ang 
kanyang sinasamba ay huwad. 

Gaya ng nasabi sa una, ang mga 
Propeta ay isinugo sa lahatng bansa at 
tribo upang patotohanan ang likas na 
paniniwala ng tao sa Allah at sa likas na 
pagnanais ng tao upang sumamba sa 
Kanya. Gayundin upang pagtibayin 
ang mga banal na patnubay sa mga 
p a n g-a r a w-a r a w na tanda na 
ipinapahayag ng Allah. Kahit na ang 
mga pangaral ng mga Propeta ay 


35 



kadalasa’y sinira, ang ilang bahagi ay 
nananatili na nagpapakita ng tama sa 
mali, Halimbawa, ang sampung utos sa 
Torah ay p i natutunayan sa 
Ebanghelyo. Gaya rin ng mga umiiral 
na batas sa maraming lipunan laban sa 
krimen. pagnanakaw at pakikiapid. 

Dahil dito, ang bawa’t kaluluwa ay 
may tungkulin sa kanyang paniniwala 
sa Allah at sa kanyang pagtanggap sa 
relihiyong Islam; ang buong pagsuko 
sa kalooban ng Allah. 

Tayo ay manalangin sa Allah, ang 
Kataastaasan, na panatiliin tayo sa 
tamang landas na kung saan tayo ay 
Kanyang binigyan ng patnubay. At 
igawad sa atin ang Kanyang mga 
Biyaya^ Siya ang tunay na 
Pinakamaawain. Ang lahat ng 


36 



pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah 
lamang, ang Panginoon ng Sanlibutan. 
Nawa’y ang Kapayapaan at Biyaya ay 
mapasa kay Propeta Mohammad, sa 
kanyang angkan, sa kanyang mga 
kasamahan at sa lahat ng tao na 
sumusunod sa kanila sa tamang 
landas. 


37 



OJ&/I fj-A 



<_j| j < i „i I Ij — ° La ^ <*> ^ 

LljJ <|JJ I (J \ fl.nl V jj I j^_J— -> 11 <j-jxl I 

(_£j_aVI —illj jjLijVI (_>olj » ■ * »—tol * 

■ LfjiUa-J j, L_» J 

. ^>LuJ I I >J «I C <L-0 | j ^ m lf A a J fl-^ ★ 

jLL ^ 5 ><^l l j 5-J.U ★ 

.OjdiUI 



fliTunH 


wioJU 

j- “i« J5L» - Ou-al y*\ 




THWU:*j trmor 








